TYSTIOIAETH  Y  SANT. 


Yn  hir  tnewn  tywyllwch  y  bum  i  yn  byw, 
Heb  wybod  ond  'chydig  am  lewyrch  fy  Nuw  ; 
Cymmerais  fy  arwain  ar  antur  o  hyd, 
Yn  nbeyrnas  y  t'wyllwch,  gan  lampaa  y  byd. 

Ond,  diolcb,  cyfododd  yr  haulwen  i'r  Ian, 
Fa  gynt  yn  goleao  pob  un  I'r  un  man  ; 
'Rwyf 'nawr  yn  ei  goleu,  yn  gweled  fy  mraint. 
Can's  gwybod  wyf  bellaoh  fy  mod  gyda'r  Saint. 

Ored  rhai  anwybodns  mai  baulwen  yw'r  lloer, 
Ac  hefyd  mai  gwresog  yw'r  hyn  sydd  yn  oer; 
Ac  feily  dibrisiant  oleuni  eu  Daw, 
Gan  aros  mewn  t'wyllwch  ac  cerfel  i  fyw. 

Ond  minnau  a  gefais  olenui  mewn  pryd, 

A  chrefydd  sydd  lawei  fwy  gwerthfawr  na'r  byd  ; 

Duwioldeb  a  gefais — ni  wadais  ei  grym, 

A  i  doniau  a'i  nerthoedd  rydd  bleser  raawr  im\ 

Mi  ffo'is  o'r  tywyllwch  wrth  lewyrch  y  ser, 
A  chwrddais  a'f  portbor  wrth  borth  teyrnas  Ner  ; 
Derbyniwyd  fi'n  henddyn,  a  chladdwyd  ti'n  fyw, 
A  chodais  o'm  bedydd  yn  blentyn  i  Dduw. 
Derbyniais  o'r  Ysbryd  sy'n  rboddi  rbyddhad, 
A  dysgais  yn  fuan  i  waeddi,  "  Fy  Nhad;" 
Ac  yntau  sy'n  caru  ei  blentyn  mor  favvr, 
Nes  rhoi  y  teganan  bacbgenaidd  i  lawr. 

'Rwy'n  falch,  ac  yn  ddodwvdcl,  a'm  gwynfyd  gerllaw  ; 
Gadawais  i'r  t'wyllwch  fy  nyohrvn  a'm  braw  : 
Nid  ofnaf  mo  angeu, — nid  ofnaf  rao'r  bedd, 
Yr  oil  a  gaf  yno  yw  buno  mewn  hedd. 
Mae  'Nhad  yn  fy  ngalw  ;   •*  Dewch  allan/'  medd  ef ; 
'Rwyf 'nawr  yn  eich  gadael,  gan  gychwyn  i  dref. 
Mae'r  byd  yn  fy  ngwatwar — gwatwarent  eu  rhan, 
Af  drosodd  i  Seion  o'a  swn  yn  y  man. 
Herthyr,  Mehefin  28,  1S30.  J.  Davis. 

J.  BAVlS,  ARORAFFVDD,  MBUTHYR. 


